


મૅકૂમિલનનાં ગુજરાતી શાળાપયોગી પાઠ્ય પુસ્તકે 





ભગ ?જી 
%્રાથીમક શાળાના દસા પર્ણ 
તથા એંગ્લે-ગુજરાતી ધેરણે। 
કર્તા 


અતિસુખરાંકર કમળારાંકર ત્રિવેદી; એમ. એ., એલ્એલબી., 


તત્ત્વજ્ઞાન ને ગુજરાતીના પ્રોફેસર, વડોદરા કૉક્ેજ ; 
રલે અતે એકેડેમિક કાઉન્સિલના મેમ્બર, 
મુંબઈ યુનિવસિટિ; ચુજરાતી ને 
તત્ત્વ્ઞાતના પરીક્ષક, મુંબઇ 
ને અન્ય યુનિવસિટિઓ 


"૭ #૫ “ભ્‌ ૮૫ 


ફૂમિલન અને ડંપાતે, હેટ, 
મુંબઈ 
૨૧૯૩૧ 

સર્વ હુક 'સ્વાધીત ઠિંમત રૂ. ૦--૨--૬ 


લ્્વ 





અૂઝરત 1વેચાપી: ચંથાજય 
[ નઝરાતી જૉંવીરસઞિટ સિમામ ] 


અનુત્રમાંજા ૧પ ત-૭41 વનાવા 


પુસ્તવજનું નીમ «૦/0 ૮૪1127/6/- જ ૮/# 


વિષય 7 2૪ ૧% ત૪?: ન7-- 








સેલનનાં ગુજરાતી શાળાષચોગી પાઠ્ય પુસ્તકે 


₹7₹ળે ૬૨/૭રણ્% 
ભગ ?જે % 


પ્રાથશમક શાળાના ચોથા ધોર 
તથા એંગ્લે-ગુજરાતી ધોરણે માટે 





કર્તા 
અતિસુખરાંકર્‌ કમળારાંકર્‌ ત્રિવેદી, એમ્‌. એ., એલએલ્‌.ખી., 
તત્ત્વજ્ઞાન ને ગુજરાતીના પ્રોફેસર, વડોદરા કૉલેજ ; 
ફેલો અને એકેડેમિક કાઉન્સિલના મેમ્બર, 
મુંબઈ યુનિવર્સિટિ; ચુજરાતી ને 
તત્ત્વજ્ઞાનના પરીક્ષક, મુંબઈ 





ને અન્ય યુનિવર્સિટિઓ 
મંફૃ#િલન અને ડપ/ને, /લહકેટેટ, 
મુંબઈ 
૧૯૩૬ 


સર્વ હુક સ્વાધીન ડિંમત રૂ. ૦--ર--૨ર 


12 111ણ્ત 1) 9. 2. ઈણાત1€1 0૪, (1 113૯ 01100111 11055, 
2117, ઉનં1'[$001 1ડેડાણ 1ર૦યર્લ, 13031111903 ર1 લ ઉડ લવ 09 1. ઈ. ઈજા, 
[01  1ણ્ડડઇડ. ં1:01011ર1 હ €૦., 11ત., 10, 10111001) 


મસ્તાવના 


- કજ --૦-વણ---૦૮૦૦-૦૦-૧૦--જન---.......-...-. 


વ્યાકરણુ અધરૂં છતાં જરૂરનું છે. ' ગુજરાતી ભાષાંતું લઘુ વ્યાકરણુ ?, 
એ પુસ્તકના બંતે ભાગ ભણુનારતે વ્યાકરણુનું શરૂઆતનું જ્ઞાન ઉત્તમ 
રીતે મળી શકે તેમ છે. એ પુસ્તકતી પરિભાષા ને પદ્દતિ ચાલુ રાખીને 
એજ પુસ્તકના સિદ્ધાંત સરળમાં સરળ રીતે જેને ભણુવા ભણાવવા 
હોય તેને માટે આવશ્યક લાગવાથી આ પુસ્તક પ્રકટ ડરવામાં 
આવ્યું છે. 

વ્યાકરણુના બરાબર અભ્યાસતો એટલે ખધે! અનાદર્‌ થાય છે 
કે તે શોચતીય છે. પ્રાથમિક શાળાઓમાં તો શું પણુ માધ્યમિક ને 
ઉચ્ચ શ્રાળાઓમાં પણુ તે જેવામાં આવે છે. યુનિવર્સિટિ તરફથી 
ઉચ્ચ શાળાઓની તપાસણી કરતી વખતે મેં આ હ#ીકત ધણી 
શાળાઓમાં જેઈ છે. એટલુંજ નહિ, પણુ હું જાતે ખી. એ. ના 
વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણુસમાગમમાં પણુ ન્નેઉં છું કે વ્યાકરણુના જ્તાનના 
સારા પાયાને અભાવે ભાષાશુદ્ધિ પર્‌ તેમાંના કેટલાકને કાખુ નથી 
આવતો તે નથીજ આવતે!. 


તેથી વ્યાકરણુન્ાનતે। સારે પાયો શરૂઆતથીજ ર્ચાવવે। નનેઈએ. 
તે સારો પાયો જ્યાંસુધી અધિકારી પુરુષને સિહ્ધદસ્તે રચાએલાં 
પુસ્તકો વપરાય નહિ ત્યાંસુધી નંખાય નહિ. પૂજ્ય વડીલથશ્રીનાં 
વ્યાફરણુ।, પ્રાયમિક શાળાઓથી માંડી ઠેઠ બી, એ., એમ. એ. સુધી 
વપરાય છે. તે વ્યાકરણની પદહદ્દાતિ ચાલુ રહે તેજ ઉદ્દેશથી આ 
# સરળ વ્યાકર્‌ણુ' બહાર પાડવું જરૂરતું લાગ્યું છે; જેથી “ લધુ વ્યાકર્‌ણુ 
કદાચ “કોઈ સ્થળે સહેજ અધરૂં લાગે તો “ સરળ વ્યાકરણુ ' તેજ પુસ્તકની 
પદ્ધતિ મુજબનું, પણુ ધણુંજ સહેલું હોવાથી સ્વીકાર્ય થાય. 


વડોદરા કેલેજ, 
૧૫-૪-૧૯૩૧ ગમ? ક? ત્રિવેદી 


હૂધાપ 
હસ દિઠ જ 


“રે ુવ” ળ્ર્ 
૦ સ્ત કદ પર્હ તરક 
ન્ન તિ 


ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંઝાહ 
૮૭૧ . 


જ્‌ 


સરળ વ્યાકૅરણુ 


મસ્તાવના 


પાઠ 


727 


727 


૧ લે. 


૨ ને. 
૩ જે. 
જ થે. 
પ સો. 


ટ ડ્રોન 


૫૭ સો. 
૮ સો. 


હ મો. 


૧૦ સો. 
૧૧ સો. 


ભાગ ૧લેો 
પૃષ 

ડૈ 
અક્ષર -** સ: - પ 
અક્ષર ( ચાછુ ) કક ટ્‌ 
શખ્દ, વાક્ય, ને પદ *.. ૭-૯ 
નામ પ મઉ હ 
કિયાપદ, મુદત કે ૧૦-૧૧ 
સવનામ *.- કેક ૧૨-૧૩ 


વિશેષણુ, કિયાવિશેષણુ, અવ્યય ૧૩-૧૬ 
સકર્મક ને અકર્મક કિયાપદ ૧2-૨૧ 
પદચ્છેદ ન--- કાક ૨૧-૨૨ 
ઉદ્દેશ્ય ને વિધેચ *** ૨૩-૨૪ 
ઉદ્દેશ્યવર્ધક ને વિધેચવર્ધકે ૨૫-૨૭ 


સરળ વ્યાકરણુ 


-----------*------*-------------*૦-- 


ભાગ યલે 


શાકે... ૦. ..&.. _ક. ષ્ પ 
મન્-- --- --૨ ૨-૦ નયા 


પાઠૅ ૧લે। 
અક્ષર 

સ્વર ને વ્યંજન$--અક્ષરોના બે ભાગ છે, સ્વર ને 
બ્યંજન. 

જે અક્ષર એની મેળે બોલાય તે સ્વર કહેવાય છે; 
જેમ કે અ, આ. 

જે અક્ષર સ્વરની સેળવણીથીજ બોલી શકાય તે જ્યંજન 
કહેવાય છે, જેમ કે ફૂ, ખૂ. ક-ક્- અ; ખ- ખ્‌4 અ, એમ 
સમજવાનું છે. 

સ્વરો નીચે સ્રુજખ છે:-- 

અ, આ, ઈ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, એ, ઓ, ઓ. 

વ્યંજનો નીચે સુજબ છેઃ-- 


ક? ખૂ; .ગૂ; ઘૂ; ૩; ચ્‌, છ્‌, જૂ/# ઝૂ, ઝૂ; દૂ; હઠ; 
૨%) જૂ, ણૂ વ, થૂ; દૂ, ધૂ, ન્‌; પૂ; ૨, બ, ભૂ, મ 
યૂ, રૂ, લૂ, ૧; શૂ, ષૂ, સ્‌; હ, ળૂ. 


દુ સરળ વ્યાકરણુ 


'પાઠૅ રજો 


 સક્ષર્‌ (ચાલુ) 

૧. હુસ્વ ને દીર્ઘ સ્વર$--જે સ્વર ટૂંકા બોલાય છે 
તે ટ્સ્વ કહેવાય છે; અ, ઇં, ઉ. 

જે સ્વરને બોલતાં લંખાવવા 'પડે છે તે દીર્ધ સ્વર 
કહેવાય છે ; આ, ઈ; ઊ, એ, એ, ઓ, ઓ. 

૨. શાસ્તાર્-મામુથી ઉપર * (ટપકું) મૂક્યું હોય 
તે અનુસ્વાર કહેવાય છે; જેમકે નીચેનામાં-- 

ક, ખ, ગિ, ઊંટ, પૂંછડું. 

૩. વિસર્ગઃ--અક્ષરની આગળ : (ખે ટપકાં) મ્રડ્યાં 
હોય તે વિસર્ગ કહેવાય છે; જેમકે નીચેનામાં-- 

દુઃખ, અત:કરણુ. 

૪. બારા'ખડો $--અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ; એ, એ, 
એ, ઓ સ્વરોને *, ને:ઃ, એ ખારની મેળવણી સાથે ક, કા, 
કિ, કી, કુ, રૂ, કે, કૈ, કો, કો, કં, કઃ એમ થાય છે; માટે 
એ કની ખારાખડી કહેવાય છે. તેજ પ્રમાણે ખ; ગ વગેરેની 
ખઆારાખડી થાય છે. 

પ. ત્રદ$--ઉપર ગણુાવેલા સ્વરો ઉપરાંત સંસ્જુતમાં 
વપરાતો સ્વર ત્રક, ગુજરાતીમાં વપરાય છે; જેમ કે ત્રકષિ, 
કુષ્ણુ--એમાં. 

૬. મૂળાક્ષર ને જેડાક્ષરઃ--એકથી વધારે બ્યંજન 
જે અક્ષરમાં [ હોય તેને નેડાક્ષર કહે છે; જેમકે સ્પ 
ખ્તૂ, ત્રૂ* 


જૂ 7 કડ; 


અક્ષર ( ચાલુ ) ૭ 


નનેડાક્ષર સિવાયના તમામ અક્ષરો મૂળાક્ષર કહેવાય છે; 
જેમકે અ, ક; ઇં, ૨, કૂ- 


સનોાયત્ન 
(૧) તાચેના શખ્દોમાં જે જે દીર્ધ સ્ત્ર હોય તે ખતાવે!ઃ--- 
રાગ, પોળ, ગભર્‌ામણુ, 
પૈસા, ભરોસો, અકબકાટ, 
હમેશ, જોડણી, પૂછપરછ, 
બિલાડી, હિમાલય ' 


'લડાઈ, 
(૨) નીચેના શખ્દ્યોમાં જે જે હ્સ્વ સ્વર્‌ હોય તે બતાવે:- 


ચોપડી, સમજુતી, રહીમ, 





કિસ્મત, ગિરનાર, ' 'અય, 
ઉથલપાથલ, ભારખાનું, ગાય, 
ગગા, ઈશ્વર, દાખલો 
(૩) નીચેનામાં જે જે ન્નેડાક્ષર હોય તે બતાવેઃ-- 
ખ્યાલ, પુષ્કળી, વ્યંજન, 
પત્યર, પિત્તળ, આાહ્મણુ, 
ત્રીજી, પરમેશ્વર, ગ્રિકાશ્ 
“"પાઠે ૩ જે 


શખ્દ; વાકય, ને પદ 
૧. શખ્દ$--જે એકઠા અક્ષરામાંથી કંઈ પણુ અથે 
નીકળે તે એકઠા અક્ષરા શખ્દ કહેવાય છે; જેમકે માણુસ, 


(નશાળ, ધર. 


૮ સરળ વ્યાકરણુ 
તત, લલા, સલમ--એ શખ્દો નથી, કારણુ તતને 
અર્થ નથી, લલાનોા અર્થ નથી, સલમને। અર્થ નથી. 
૨. વાકૅય$--જે શખ્દો સાથે સૂફાયાથી કંઈ પણુ પૂરો 
અર્થ સમજાય તે ખધા સામટા શખ્દ્ો વાક્ય કહેવાય છે; જેમકે 
રાજારામ ગામ જાય છે. 


પણુ રાજારામ ગામ--એ વાકય નથી, કારણુ આ બે 
શખ્દો સાથે મૂકાચાથી પૂરો અર્થ નીકળતો નથી. 

૩. "પ8$--પદ એટલે વાકયમાં વપરાએલેો શખ્દ; 
જેમકે રાજારામ ગામ જાય છે, એ વાકયમાં રાળરામ, ગામ, 
જાય છે--એ ત્રણુ પદ છે. 


સતોાયત્ન 


(૧) નીચે મુજબ લખો, ને તેમાં જે જે એકઠા અક્ષરે 
શખ્દ ન હોય તે પર્‌ છેક મૂકો:-- 


ગોળી, તરવાર, ગરમ, 
રરક, વારરત, મરગ, 
રમત, તમાકુ, ધોળી, 
રતમ, . મુમાત, સલર, 
(૨) તીચે ખાલી જગા છે ત્યાં રાબ્દ મૂકો ને અધૂરાં વાક્યને 
પૂરાં બનાવેઃ-- 


*૦૦૦૦૦ ત” રડે છે. 

"---૦૦નિશાળમાં રમ્યા કરે છે, * 

તે નિશ્ચાળે જતાં .,...* વિ 
શને ૬ બહુ ભાવે છમ 


(૩) નીચે વાકય ન હોય તે પર આડી લીટી દોરેઃ-- 
શરમ ગરમ. 
તેણૅ ગરમ ગરમ દૂધ પીધું. 
વરસાદ ન્નેરમાં. 
વરસાદ જ્નેરમાં વરસ્થે, 
તે બાળક ચાલાક છે. 
તું શા માટે? 


પાઠ ૪ થો 
નામ 
૧. નાસ?--કોઈ પણુ વસ્તુને ઓળખાવનાર શળખ્ટ 
નામ કહેવાય છે; જેમકે 
પત્થર--વસ્તુ છે; માટે નામ છે; 
ઘર--વસ્તુ છે, માટે નામ છે; 
હુરિલાલ--વસ્તુ, જીવવાળી વસ્તુ છે, માટે નામ છે; 
રતાશ--વસ્તુ, રાતા દડામાં કે રાતાં કપડામાં 
રહેલો રતાશનો ગુણુ, એમ રતાશની 
વસ્તુ છે, માટે નામ છે. 
સનોાયત્ન 
નીચેનાં વાકયોમાં નામ બતાવેઃઃ-- 
મુંબઈ મોટું શહેર છે. 
ગાય ચરૅ છે. 
ગણેશ દૂધ દેહે છે. 
હરગોવિન્દે હરિને મદદ કરી, 
સેતું પીળું હોય છે. 
બાળક રડે છે, 


૧૦ સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


'પાઠૅ પચે 
કિયાપદઃ કૃદંત 
ક્રિયાપદ$ કુદંતઃ--નીચેનાં વાકયો! તપાસો. 


હુરિલાલ હાંફ છે. હુરિલાલ દોડતાં... ... શું કર છે ? 
હાંફ છે. 

હુરિલાલ--એટલું કહ્યાથી વાક્ય બનતું નથી. એ શું 
કરે છે? એમ કહીએ ત્યારે વાક્ય ખને છે. હુરિલાલ હાંફ 
છે, એમ કહીએ ત્યારે વાક્ય ખને છે. એમાં હાંફ્રે છે.-એ 
હરિલાલ જે કામ કરૈ છે તે ખતાવે છે. એ એની ક્રિયા 
( કામ ) છે. હાંફ છે, એ કિયા ખતાવનારૂં પદ છે, માટે 
કિયાપદ કહેવાય છે. માટે 


વાક્યનો અર્થ પૂરો ડરનાર ક્રિયા ખતાવનાર પદ 
કિયાપદ્ટ કહેવાય છે. 


૧૪, 


હવ; 
હરિલાલ રોડેતાં...... 229 


એટલું તપાસો. દોડતાં શખ્ઠ દોડવાની ક્રિયા બતાવે જુ 
છતાં હુરિલાલ દડેતાં...વાક્ય અધૂરૂં છે. કારણુ કે ટુરિલાલ 
રાડેતાં શુ કરે છે, .એમ જન્ણુવાનું હુજી બાકી રહે છે. જ્યાં- 
સુધી તે કહેવાય નહિ ત્યાંસુધી વાક્ય અધૂરૂં રહે છે. માટે 
દોડતાં ક્રિયા ખતાવે છે, છતાં ક્રિયાપદ નથી. એ ઝુદંત 
કહેવાય છે. માટે 


વાક્યનો અથે અધૂરો રહે ને જે પદ ક્રિયા બતાવે તે 
પદને જુદત કહેવાય છે. 


ક્રિયાપદ? કુ્દંત જ્ત્-.“૭૧ ૧૧ 


નીચેનાં વાક્યોમાં જુદંત ને ક્રિયાપદ સપછટ સમજાશે. 
કુદંત ઝ્િયાપદ્ટ 
તે રમતાં............... : તે રમતાં પડી ગયો. 
તે સૂતો સૂતેો........... : તે સૂતો સૂતો વાંચે છે. 
કસરત કરતાં............ : કસરત કરતાં તે થાકી ગચે।* 


સનોાયત્ન 

(૧) તીચેતાં વાકયેોમાં ક્રિયાપદ બતાવે :-- 
રૂપીઆના સોળ આના આવે છે. : 
તે સાહી બરાબર લાલ નથી. 
ભાઇમેન મઝા કરે છે. 
તે ગામ ગયે। છે. 
તમે ખોલી રહલ્રા. 
તેણે ધૂળ ખંખેરી નાંખી. 

(૨) તીચેતાં વાકયોમાં કૃદંત બતાવે :-- 
શિયાળામાં નહાતાં ટાઢ વાય છે. 
ગાજ્યો મેધ વરસે નહિ. 
રમતાં લઢવું નહિ. 
અકરૂં કાઢતાં ઊંટ પેસે છે. 

ન ખોલવામાં નવ ગુણુ છે. 
ગએલો વખત પાછે નથી આવતો. 

(૩) નીચેનાં વાકયોમાં ક્રિયાપદ મૂકો :-- 
તેણે મને બનેલી વાત ,,..-- 
મહેતાજી પાઠં .....*.-૦* 
તેણે મને જેઈતી ચોપડી **.*,* 
વરસાદ ન્ેરમાં ...... 
ઘડિઆળમાં પાંચ .....** 
પોપટ આપણું ખોલેલું .,*..- 


૧2 સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


પાઠૅદ્ દ્રો 


સવેનાસ 

સર્વનાસ$--નીચેનાં વાક્ય તપાસે. 

હું જસું છુંઃ--ડું એટલે કોણુ? હું એટલે બોલનાર 
જાતે. બોલનાર પોતાનું નામ ન વાપરતાં તે નાસને બદલે હું 
શખ્ઢ વાપરે છે. 

તે રોજ પહેલો ઊઠે છેઃ--તે એટલે કોણુ? તે એટલે 
કોઈ માણુસ; તેનું નામ ન વાપરતાં તે નાસને બદલે તે 
શખ્ઠ વપરાચો છે. 

નામને ખદલે વાપરેલેો શખ્ટ સવનામ કહેવાય છે; જેમકે 
હું, તું, તે, અમે, ફોણુ. 
સનોયત્ન 
(૧) નીચેનાં વાક્યોમાં સર્વનામ બતાવેઃ-- 
તમે આમ આવે. 
કાણુ છે એ? 
હરિલાલ, તું કેમ રડે છે? 
તેણુ તમને શું કહ્યું ? 
આપણે આનંદમાં રહીશું. 
તેઓ સુખી છે. 

(૨) નીચેનાં વાકેયોની તળીએ નામ, ક્રિયાપદ, ફેદંત, સર્વનામ, 
એવું જે જે લખ્યું છે તે ખરૂં છે કે કેમ તેતો વિચાર કરે; ખોડું 
હોય ત્યાં છેક મૂકોઃ-- 

રામ સીતાની સાથે વનવાસ ગયા. 
નામ સર્વનામ 
સુખને માટે તેણે બહુ ફાંફાં માયા. 


ક્રિયાપદ નામ મુદત 


સર્વનામ ૧૩ 


તેણે દોડતાં દોડતાં આંખથી અણુસારો કર્યોન 

નામ ક્રિયાપદ 

તે ગાવામાં હોશિયાર છે. 

નામ ક્રિયાપદ " 

વીજળીના દીવાનું તેજ સુંદર્‌ હોય છે. 

સર્વનામ નામ 

અરે ભરાઈ! તમારૂં હમેશ ભલું થશે. 

સર્વનામ નામ 





પાઠ ૭ સો 
વિરેષણુ; ક્રિયાવિશેષણુ; અવ્યય 
૧. વિશેષણુઃ--વિશેષ એટલે વધારો. 


"લાલ ગાયઃ--લાલ, ગાયના અર્થમાં વધારે કરે 
છે; ને ગાય નાસ છે. લાલ, એ નામના 
અર્થમાં વધારે બતાવે છે. 


ઘણી ડાહી છેકરીઃ--ઘણી, ડાહીના અથમાં વધારો 

ર કરે છે; ને ડાહી, એ શખ્ઠ છોકરીના અર્થમાં 
વધારો ડરે છે. એટલે ઘણી એ નામના 
અર્થમાં વધારે! બતાવનાર શાખ્દના 
અર્થમાં વધારો ખતાવે છે--વિશેષણુના 
અર્થમાં વધારે ખતાવે છે. 


૧૪ સરળ ન્યાકરણુ 


તે જલરી દોડયોઃ--જલઇી, એ દોડયોના અર્થમાં 
વધારો ખતાવે છે, ને દોડચો ક્રિયાપદ છે. 
એટલે જલદી ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારો 
ખતાવે છે. 

માટે 

નામના, વિશેષણુના, કૈ ક્રિયાપદના અર્થમાં વધારે- 
ખતાવનાર શખ્દ વિશેષણુ કહેવાય છે. * 

૨. ક્યાવિશેષણુઃ--કિયાપદના અર્થમાં વધારો ખતાવ- 
નાર શખ્દ કિયાવિશેષણુ કહેવાય છે; જેમકે 

તે જલરી દોડયો માં જલદી. 

ગુનેગાર ઘણે। ખબીધોઃ--એમાં ઘણે. 

૩. અવ્યયઃ--વાકયમાં વપરાતાં કેટલાંક પદોનાં રૂપમાં 
કંઈ પણુ ફેરફાર થતો નથી. જેના રૂપમાં કેરફાર ન થાય 
તે પદને અવ્યય "કહે છે; જેમકે 

તે નજીક પહોંચ્યો; આમાં નજીક અવ્યય છે. 

તે નજીક પહોંચી; આમાં નજીક  અવ્યય છે. 

નજીક રૂપ એતું એ રહે છે. 


પણુ 

ધીસે। દોડયો; ધીમો અવ્યય નથી. 

ધીસી દોડી; ધીમી અવ્યય નથી. 
૧ લા વાકૅચમાં ધીસો, 
રજા વાકયમાં ધીમી, 


એમ રૂપો ફ્ેરવાયાં. 


47 7 


વિરોષણુ, ક્રિયાવિશેષણુ, અવ્યય ૧૫ 


સનોાયત્ન 


(૧૦) નીચેનાં વાકયોામાં વિશેષણુ બતાવેઃ-- 


લાલ, પીળા, વાદળી એ રંગ મને ગમે છે. 
વરધેડે મેરો હતે. ી 
વાણીએ મતે લેોભીઓ લાગ્યો. 

હોશિયાર્‌ છે।કરાં વહાલાં લાગે છે. 

રંગિત ચિત્ર આંખને આકર્ષે છે. 

તે કેરી કાચી છે. 


(૨) તીચેનાં વાક્યોમાં ક્રિયાવિશેષણુ બતાવેઃ-- 


તેની તબીયત જલદી ખગડી. 
તે અધવચ રડી પડયે।. 

તમે નહિ આવે? 

ધીમે ખોલન્ને. 

તે કદાચ ફાવી જશે. 


(૩) નીચેતાં વાક્યોમાં અવ્યય બતાવેઃઃ-- 
આ ચાલાક છેકર્‌ી છે. 
રમકડું સુંદર્‌ છે. 
પૂલ દૂર્‌ છે. 
તમે ક્યાં નનઓ છે ? 
મારે માટે તે જવ આપરે. 
શા માટે રડે છે? 


(૪) નીચેનાં વાક્યાોની તળીએ વિરેષણુ ને ક્િયાવિશેષણુ 
લખ્યું છે તે ખોટું હોય ત્યાં છેકો મૂકોઃ-- 
ધણાં ખાળક રોજ મોડાં ઊઠે છે. 
ક્રિયાવિશેષણુ વિશેષણુ 


૧૬ 


સરળ વ્યાકરણુ 


ચાલાક છેકરા ઝડપ પાઠે શીખે છે, 


વિરોષણુ વિશેષણુ 

બળતા ધર્‌ આગળ તે જલદી દોલે. 
વિશેષણુ વિશેષણુ 

મારૂં નામ તો તમે નણેૂ્‌ છો. 


ક્રિયાવિશેષણુ વિશેષણ 


પાઠ ૮ સે 


સકર્ષક ને અકમેક ક્રિયાપદ 


૧. કર્તાઃ--ટુરિલાલ વાંચે છે. એ વાકય તપાસો. 
કિયા શી છે? વાંચવાની. વાંચે છે, એ પદ કિયા ખવાવે છે. 
પણુ એ કિયા--એ કામનો કરનાર કેોણુ છે ? હુરિલાલ. 


માટે એ વાકૅમાં હરિલાલ વાંચવાની કિયાનેો કર્તા એટલે 


કરનાર છે. 


વાકયમાં જે ક્રિયા ડહેવાઈ હોય તેનો કરનાર જે પદ 


ખવાવે તેને કર્તા કહે છે. 


ર. કસે$--ટુરિલાલ ચોપડી વાંચે છે. એ વાક્ય 
તપાસેો।. વાંચનાર હુરિલાલ છે. પણુ શું વાંચે છે? એ વાંચે છે, 
તે વાંચવાનું કામ કના પર થાય છે? ચોપડો પર. 
વાંચવાનું ફેછી કોને લાગુ પડે છે? ચો'પડોને. માટે 


ચાપડી, એ કર્મ છે. 


સકમેક ને અકર્મક ક્રિયાપદ ૧૭ 


વાકયમાં જે ક્રિયા હોય તેનું કૂળ જેને લાગુ પડે તે 
કર્મ કહેવાય છે. 

૩, સફર્મડક, અડૅમેકે ક્રિયાપદ$--સ-- સાથે ને 
અગનહિ* વાકેચમાં જે કિયાપદનું કર્મ ખતાબ્યું હોય તે 
સકમેક ક્રિયાપદ કહેવાય છે ; અને વાકેયમાં જે કિયાપદ્ટું કર્મ 
ન અતાવ્યું હોય તે અકર્મક કિયાપદ્ટ કહેવાય છે. નીચેના 
દાખલા તપાસો. 


તે ખાય છે. 

તે ઊંધે છે. 
ગાય ચરે છે. 
છોકરા વાંચે છે. 


આ વાકચોમાં કિયાપદનાં કમે બતાવ્યાં નથી, માટે એ 
કિયાપદો અકૅમેક છે. તે ખાય છે. શું ખાય છે? કહ્યું નથી. 
તે ઊંઘે છે. ઊંઘવાની કિયા કોને લાગુ પડે છે? તે કહ્યું 
નથી. ગાય ચરે છે. ચરવાનું ગામ કોને લાગુ પડે છે ? કહ્યું 
નથી. છોકરા વાંચે છે. વાંચવાની કિયા કોને લાગુ પડે છે ? 
કૅલ્રું નથી. માટે આ વાકચે(માં કિયાપદો અકર્મક છે. 


પણુ 
તે જમરૃ"ખ ખાય છે. 
ગાય ઘાસ ચરે છે. 
છોકરા ચોપડી વાંચે છે. 


આહેં જમરૂખ પર ખાવાની કિયા થાય છે, ઘાસ પર 
ચરવાની, ને ચોપડી પર વાંચવાની. જમરૃ્‌ખ;, ઘાસ, ચોપડી, 


૧૮ સરળ વ્યાંકર્‌ણુ 


એ શખ્દો કર્મ છે, ને ખાય છે, ચરે છે, વાંચે છે, એ 
સકર્મક ક્રિયાપદ છે. 

૪. ક્રિયાપૂરક ને કર્સઃ--કેટલાક અકર્મક ક્રિયાપદોમાં 
ક્રિયાના અર્થે પૂરા કરવાને શખ્દો વાપરવા પડે છે, તે શખ્દો 
કિયાપૂ૨રક કહેવાય છે. ' 


તે છે. અર્થ પૂરા નથી; કેવો છે? એ જાણુવાનું 
આડી છે. 


તે ડાજ્ષો! છે. ડાહ્યો, એ કિયાપ્રક છે; એ શખ્દ 
ઉમેરવાથી અથ પૂરો થાય છે. 

“છે,' “હોય છે,' “દેખાય છે,' “ જણુય છે,' એવા 
કેટલાક અકર્મક ક્રિયાપદોનો અર્થ પૃરો કરવાને શખ્દો ઉમેરવા 
પડે છે; આવી રીતે અકર્મક કિયાપદનો અથે પરા કરવાને જે 
શખ્હ મૂકયા હોય તે કિયાપૂરક કહેવાય છે. સકર્મક કિયાપદ- 
નું કર્મ તે પણુ ક્રિયાપૃરકજ છે; તેણે ચોપડી વાંચી, એમાં 
ચાપડી, એ કર્મ છે. તેણે વાંચી, એવું કહ્યાથી અથ પૂરે 
થતો. નથી. શું વાંચ્ચું ? ચોપડી. તેણે ચોપડી વાંચી--એમ 
કહીશું ત્યારે વાકય પૂરં થશે. કયુ ચાપડી એ કર્મ પણુ 
છે ને ક્રિયાપૂરક પણુ છે 


તેથી દરેક કર્મ કિ છે ; પણુ દરેક કિયાપુરક 
કર્મ નથી. અકર્મક કિયાપદનો અર્થ પૂરો કરવાને જે શખ્ઢ 
મૂક્યા હોય તે કિયાપૂરક ખરા, પણુ અલખત કર્મ તો 
નથીજ, 1કચાપદજ અકર્મક હોવાને લીધે. નીચે આ 
સહેલથી સમજાશે. 





૧. 


૨. 


સકંમૈક ને અકર્મક ક્રિયાપદ ૧૯ 


(કર્મ નહિ ને) ક્યાપૂરકે. ક્રિયાપૂરકુ - ન્ઃકેસે 
તે સુંદર દેખાય છે. ૧. હું કાસ કરૂં છું. 
અકર્મક ક્રિયાપદ સકર્મક ક્રિયાપદ 
શહેર દૂરથી રૃસણીય | ૨. તેણે તેને માર્યો. 
દેખાય છે. "સકર્સકે કિયાપદ 
અકર્મકડ કિયાપદ ૩. તમે ગીત ન ગાએ. 
. છોકરો ડોાશ્ો! નીવડચે. સકડમેક કિયાપદ 


1 
અકમક કિયાપદ 


સનોાયત્ન 
(૧) નીચેતાં વાક્યોમાં કર્તા બતાવેઃ-- 
ઘોડો જલદી દાડે છે. 
દીવો પ્રકાશ આપે છે. 
કુતરા ભ્રસે છે. 
કાચથી પગ કપાઈ ગયે. 
ઘડ્ડીઆળ દૂરથી જણાય છે. 
પોષાક તો સુંદર દેખાય છે. 
(૨) નીચેનાં વાક્યોમાં કર્મ બતાવેઃ-- 
તેણે ધેડાને દોડાવ્યો. 
તેણું ધાડાને ચાઞ્રુક મારી. 
તેણું તેને દશ રૂપીઆ આપ્યા, 
તે બએેએ દરેકને નાણાં આપ્યાં. 
જલદી કામ ફરે. 
તે બે કેળાં ખાઈ ગયા. 


(૩) નીચેનાં વાંકયોમાં સકર્મક ક્રિયાપદ બતાવેઃ-- 
તે હસે છે. 
ક માયન ગાય છે. 


જ્‌૦' 


(૪) 


(૫) 


(5) 


. “ સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


છોકરા દાખલા કરે છે, 


બધી વાત તમે કહી દો. 


સારાં કપડાં પહેરશે તો સારી વાત છે. - 
માગતું હેય તે આપી દો. 
નીચેનાં વાકયોમાં અકમેક ક્રિયાપદ બતાવે!ઃ-- 
કર્યા જાએ છે! ? 
તે ખે રોકાએલા છે. 
હું તમને જરૂર મદદ કરીશ. 
મે તેને બહુ સમજવ્યે।. 
ઓસડ કડવું છે. 
ઈશ્વર્‌ કયાં છે ? 
નીચેનાં વાકયોમાં ( ક ) ક્રિયાપૂરક, ( ખ ) કર્મ ખતાવ્યે!ઃ-- 
તે વહાલે। લાગે છે. 
તે શહેર્‌ દરિયા કિનારે છે. 
તે માણુસે તેના ભાપ્તને કંઈ કહ્યું. 
હજી, ગામ તો દૂર છે. 
તે બીજે ગામ ગયે. 
તે સાંજે ધરમાં નહોતો. 
નીચેનાં વાકચામાં પદોની નીચે સકર્મક ને અકર્મક લખ્યું 
છે તે ખોટું હોય ત્યાં છેકો મૂકો;-- 
ખેન, તું રડ ના. 
સક ક્રિયા 
તેણે કામ જલદી કર્યું. 
અક૦ ક્િયા૦ , 


તેની વાત સાંભળી મને વિસ્મય થયો. ' 


'સકન૦ ક્રિયાન 


પદચ્છેદ ૧૧ 


તે કરવાનો તમને હક નથી. 
અક ક્રિયાન 
તે પશ્વિરને પ્રાર્થે છે. 
સકે૦ ફ્રિયા૦ 


પાઠ લ સે 
પદચ્છેદ 


૧. '"પદચ્છેટઃ--છેદ-- ભાગ. વાડયનાં પદોના ભાગ 
ખતાવવા, એટલે કોઈપણુ વાકંચમાં પદો કયાં ક્યાં છે એ 
કહેવું, એનું નામ પદચ્છેઠ કરવો. પદો નીચે સ્રુજબ છેઃ-- 


નામ, સર્વનામ, વિરેષણુ, કિયાપદ, જુદંત, અવ્યય. 


નીચેના વાકંચના પદચ્છેદ પરથી પદચ્છેદ એટલે શું ને 
તે કેવી રીતે કરવો તે સ્પષ્ટ સમજાશે. 


તમારે વહેલાં ઊઠી, સવારનાં કામ જલદી આટોપી 
લઈ અભ્યાસ કરવા બેસવું જેઈએ; અને જ્યાંસુધી તેમાં 
ચિત્ત હોય વ્યાંસુધી ખીજી બખાખત પર મન જવા દેવું 
ન નોઈએ. 


તમારે-સવનામ કામ-નામ 
વહેલાં-કિયાવિશેષણુ જલદી-અન્યય 
ઊઠી-ફકૃદત આટોપી લઈ-ઝુદંત 


સવારનાં-નામ 


૨ર 


સરળ વ્યાકરણુ 


અભ્યાસ-નામ “ હ્યાંસુધી-અબ્યય 
કેરવા-મુદંત બીજી-વિરેષણુ 
બેસવું નઈ માપ  આખતવ-નામ 
અને-અબવ્યય પર-અબવ્યય 
જ્યાંસુધી-અબ્યય મન-નામ 
તેમાં-સર્વનામ જવા દેવું-મુદત 
ચિત્ત-નામ ન-કિયાવિશેષણુ 
હોય-કિયાપદ જેોઈએ-ક્રિયાપદ 
સતનોયત્ન 


નીચે આપેલાં વાક્યોમાં પદચ્છેદ કરાઃ-- 
તે સમયે એ શહેરમાં કેઈ તવંગર પુરુષ રહેતો હેતે, 
હવે શિયાળને હાથીનું માંસ ફાવે તેમ થયું. 


ખેડુત જમીન ખેડે છે ને બી વાવે છે ત્યારેજ અન્ન પાકે છે. 


આપણું નાક ને મોં કોઈ નર્થી બધ કરી રાખે તો આપણે 
ગુંગળાઇને મરી જઇએ. 


ઢેલ મૂળુથીજ સ્નેહાળ હતી. 

દુનિયા રૂપ કરતાં ગુણુતી વધારે દરકાર રાખે છે, 

વગડાઉ બકરો ઊંચી ટેકરી પર રહે છે.. 

હિંદુઓને જેવું કાશી તેવું મુસલમાનોને મકકા શરીક છે. 
મોટાં ઝાડને ચીકણું, નક્કર મૂળ હેય છે. 

વિચાર કરરે તો જણાશે કે તમારો જવાબ બરાબર નથી. 


ઉદ્દેશ્ય ને વિધેય ૨૩3 


પાઠૅ ૧૦સોા 
ઉદ્દેશ્ય ને વિધેય 
૧. વાકૅચષ્થઝરણુઃ--દરેક વાકયમાં કંઈક વસ્તુના 
સંખંધમાં કંઈક કહેવામાં આવે છે. શેને વિષે, શું કહ્યું, 
એ બેજ, વાકયમાં બતાવાએલા વિચારના ભાગ છે. વાડેચના 
ભાગ ખતાવવા, એતું નામ વાડ્ય'ૃથક્કરણુ કરવું ડહેવાય છે. 
૨. ઉદ્દેશ્યઃ--વા૩્યમાં જેને વિષે કંઈ પણુ ખાખત 
કહેવાય છે તેને ઉદ્ર્ય કહે છે. જેમકે 
ગાય ઘાસ ચરે છે. 
કેને વિષે? શું કહ્યું? 
ગાયને વિષે ઘાસ ચરે છે, એ કહ્યું. 
આહેં ગાય ઉદ્દેશ્ય છે. 
૩. વિધેય$--વાકયમાં કોઈ ખાખત વિષે જે ડુંઈ 
કહેવાય તેને વિધેય કહે છે. જેમકે 
ગાય ઘાસ ચરે છે. 
કોને વિષે? શું કહ્યું? 
ગાયને વિષે, ઘાસ ચરે છે, એ ડહ્યું. 
આહું ઘાસ ચરે છે વિધેય છે. 
સતોયત્ન 
(૧) તીચેતા વાક્યોમાં ઉદ્દેશ્ય બતાવેઃ-- 
તે દોડે છે. 
હરિલાલ ગીત ગાય છે. 
ગોવિંદ રમત રમે છે. 
છોકરા પડી ગયે, 


૨૪ સરળ વ્યાકરણુ 


બાળક હઠે ભરાયું, 
સિંહ વનને! રન છે. 
(૨૦ નીચેતાં વાકયોમાં વિધેય બતાવે!ઃ-- 
બ્રુવજી વનમાં ગયા, 
તે વિચારે મકકમ રહો. 
ટાઢ સખત પડી. 
શરીર ધમધમ ધૂજે છે. 
તેને ધર્મ પર્‌ સારી શ્રહ્દા હતી. 
નદી બહુ નેરમાં વહે છે. 
(૩) નીચેનાં વાકયોમાં ઉદ્દેશ્ય ને વિધેય શખ્દો બરાબર્‌ સ્થળે 
મૂકયા છે કે કેમ તે કહેઃ-- 
અકબર ધર્મિ8 ને ન્યાયી હતે. 
ઉદ્દેશ્ય 
ગઈ તક આવતી નથી. 
વિધેય 


તે રાજ વહેલે। ઊઠતો હતે. 
કન્યા 
વિધેય 
ગીત મધુર લાગ્યુ 
ઉદ્દેશ્ય વિધેય 
મારામારી બહુ ન્નેરથી થઈ. 
પ ાતાતનનવાાવઇણાઈ” 
ઉદ્દેસ્ય વિધેય 
તે જંગલમાં આનંદથી દિવસો ગુશજરતેો. 


ઉદ્દેશ્ય વિધેય 


ઉટ્દશ્યવર્ધક, વિધેયવધેક રપ 


પાઠૅ ૧૧ સો 
ઉદ્દેશ્યવર્ધક, વિધેચવર્ધક 
૧. ઉદ્દેશ્યવર્ધકઃ--ઉદ્દેશ્યનો વધારો બતાવનારા શખ્દો 


ઉદ્દેશ્યવર્ધક કહેવાય છે. જેમકે તે સાધુ પુરુષ પવિત્ર જિંદગી 
ગાળતો, એ વાકૅચમાં 


ઉદ્દેશ્ય ને વિધેય 
તે સાધુ પુરુષ પવિત્ર જિદગી ગાળતા 
એમ છે. વિચાર શેને વિષે છે ? પુરુષને વિષે. તેથી પુરુષ, 
ઉદ્દેશ્ય છે, ને તે ને સાધુ, ઉદ્દશ્યવર્ધક છે. 


ર૨. વિધેય$ કિચા તે ક્રિયાપૂરકેઃ--જે ખાખત 

કહેવામાં આવે તે વિધેય. પણુ તે માત્ર સાદી ક્રિયાજ હોય, 

જેમકે તે ગયો; અથવા તો કિયા ને કિયાપૂરક, ખંને 
વિધેય 


હોય, જેમકે તે ગામ ગયે. 


કક 


કિયાપૂરક કિયા 
ઉપલા (૧માંના) દાખલામાં ઉદ્દેશ્ય વિધેય 


તરરા દાદો, કાટા મકામ, 


તે સાધુ પુરુષ પવિત્ર જિદ્ગી ગાળતો 


એમ છે. તેમાં ગાળતો,, કિયા છે, ને પવિત્ર [જદગી કિયાપૂરક 


ર્‌ સરળ વ્યાકરણુ 


(કર્મ) છે. એ વાકૅયના ભાગ નીચે સુજબ જુદ્દા પડેઃ-- 





ઉ્દ્દશ્ય ઉદ્દસ્યવર્ધક વિધેય 
ડા ૬ 
- 
પુરુષ | તે કિયા ડિ્કયાપૂરક 


-__...-_. ---------૦2.2 ડગર 


સાધુ ગાળતેો પવિત્ર 
જિંદગી 


ન્---- 








૩. વિધેયવધેકેઃ--વિધેયના અર્થમાં વધારો ખતાવે 
તેને વિધેયવર્ધક કહે છે. જેમકે તે સાધુ પુરુષ રોજ પવિત્ર 
જિંદગી ગાળતા, એવું હોય તો રે।જ, એ વિધેચવર્ધડ છે ; 
કારણુ કે રે।જ, વિધેયનો વર્ધક છે, એટલે વિધેયનેો ઉમેરે છે. 


ક્રિયા ને ક્રિયાપૂરક, એ વિધેયના પેટાભાગ છે; વિધેય- 
વર્ધક વિધેયનેો ઉમેરો છે. 


૪. વાકૅચષ્રથઝરણુના નસુના:-પારસીઓ સ્વચ્છતા 
પાળવા જુઠ્ઠા જુદા નિયમ પાળે છે. 





ન્પ્નન્ન------ 
“-------ૂૂૂ--------- 














ઉદ્દેશ્ય ઊશૃદ્રેશ્યવર્ધક [| વિધેય 1 વિધેયવર્ધક 
ધા  ક્યાપૂર 
ક _ ક્ષિ | ક્યાપૂરક| 
પારસીઓ । પાળે છે જુદા જુદા | સ્વચ્છતા 
નિયમે। પાળવા 














ઉદ્દેશ્યવર્ધક, વિધેયવર્ધક ' ૨૭ 


તે ન્યાયથી અમલદાર પોતાના તાખાના માણુસો પર 
શાસન રાખતો. 











ઉદ્દેશ્ય ઉદ્દેસ્યવર્ધક | વિધેય વિધેયવર્ધક 
ક | 
ક્રિયા | ક્ાપૂરક 
અમલદાર તે [રાખતો શાસત પોતાના તાખાના 
ન્યાયી માણુસો। પર 
સનોાયત્ન 


૧. નીચેનાં વાકયોનું વાક્યપૃથક્કરણુ કરેઃ-- 
તેને આપતી સલાહ આપવામાં આવી. 
હું છેવટ સુધી ફામ કરીશ. 
મરઘી ઇંડાં મૂકી તેતે પોતાના શરીરની ગરમીથી સેવે છે. 
તમે મળીને ચાલશે। તો કેઈ તમને હેરાન કરશે નહિ. 
તમને લે ન શોભે. 
દીવાળી પર્‌ ધેરેધેર્‌ દીવા થાય છે. 
આઠ દિવસ આ પ્રમાણે ચાલ્યું. 
ઉદાર પુરષો ખીન્ન તરફ આવી નજર રાખે છે. 
તરતજ તેમણે એક ગેબી અવાજ સાંભળ્યે[. 
એ રોગ અતિશય ભયંકર હતે. 
ધડિઆળમાં કટકટ થયા કરતું હતું, 
તે બધા બહુ હિંમતવાન હતા. 





_ સજ્સિલનનાં ગુજરાતી શાળોતચોાગી સુસ્તકો _ 


દ ર ર૦ બ૦ કમળાશંકર્‌ પ્રાણૂરાંકર ત્રિવેરીનાં રચેલા 
* -૧. ગુજરાતી ભાષાતું લધુ વ્યાકરણું, ભાંગ લો, રરઆના; ભાગ રને, ૪આન 
૨૪: ગુજરાતી ભાષાનું મધ્ય વ્યાકરણુ, કિન ર૦ ૧-૮-૦ 

ફે, ગુજરાતી શ્ાષાતું બૃહદ વ્યાકરણુ, કિંબ ર૦ ૩-૮-૦ 





જ. ડાઇગ્લીટ વ્યાકરણુ--ગુજરાતી-અમ્ે ; જે. સી. તેસ્ટરીલ્ડ, એમ. ગ." નૃત ; 
સ્ુસ્તક ૧લું, ૩૭॥ આના; પુસ્તક જેજી, ૮ આના 
૫. ગુજરાતી કૉપિ બુક ન૦ ૧-૭; ૬રૈકતી કિંન ર૦ ૦-૧-૬ 
* ચુજરાતી અંકગણિત--ગો. ફૂ. ગોખલે, ખી.એ., સી.આઇ.પ.-કૃત ; 
| . ભાગ વલે ધ્વોર્ણુ ૧-૩ માટે, [કેં ર૦ ૦-૧૨-૦ 
» રજે ,, ૪-૫. ,. કિં૦ રૂ૦ ૦-૧૪-૦ 
,#» ૩બે ,, ૬-૭ ,, કિમ ર૦ ૧-૮-૦. 
છ. હિંદુસ્તાનના ધૃતિહાસ, ગુજર્‌ાતી આવૃત્તિ, સચિત્ર, ઈ. માર્સ્ડન, ખી.એ- 
કૂત; કિ૦ રૂ।૦ ૧-૦-૦ . 
૮. ઈંગ્લંડતો અવાચીન ઇતિહાસ, સચિત્ર, ખર્વે અને મહેતા, “કૃત; કિં રૂ।૦ ૨-૮-૦ 
ર2 બ૦ કમળાસંકર્‌ પ્રાણશંકર ત્રિવેદીએ કરેલાં ભાષાન્તરો 
૯. હિંદુસ્તાનના પ્તિઠાસમાંથી સહેલી વાર્તાએ; સચિત્ર, ઈ. માર્સ્ડન, બી.એ.- 
કૃત; કિં* ૮ આના 
૧૦. ₹તિહાસના પ્રાથમિક પાંડા, સચિત્ર, ઈ. માર્સ્ડત, ખી.,એ.-કૃત; કિંન રૂ૦ ૧-૦૦-૦ 
૧૧. 'ભૂગાળના પ્રાથમિક પાઠો, સસિત્ર, *.માર્સ્ડન, ખી.એ.નકૂત ; કૅ૦ ર૦ ૧-૨-૦ 
૧૨. જુનિયર્‌ વગે વર્ગો માટે ભૂગાળ, સચિત્ર, ઈ. માર્ડન, ખી.એ.- કૃત; કિં૦ ૧-૧૨-૦ 


-કૂનનસ્ન૦૦-૦૦૦૦૦૦--/૦૦૦-૦-૬-: 





4 ક -થ.નન્‍્ન-૦---.---------. - ૨૨ -૦--૦૧-૫૭ ૦. કડ. ાહતઝ ટટાર *નન૭# ૪૭ જમાઈ # -*-જ-૪૦લન-- ૪. -૦૦ન૦-૦-૦૦૪-સ૪-૦૦૦૦૦૦ 


૧૩. ગુજરાતી નકશાએ, ર૪ નકશા સાથે ; કિંમત રૂ।૦ ૦-૧૨-૦ 
૧૪. આરેગ્યવિસ્ાન, રામચંદ્ર એમ. જેશી, એમ.એ., બી.એસસી.-કૃત; 
કિમત ર્‌।૦ ૦-૬-૦૨ રુ 
૧૫, પૂર્વતી કલ્પિત અને ચાલ્ષુ વાતો, ભાગ ૧લો, કિંમત' ર૦ ૦-૨-૬ 
ભ્રાગ રજ ર્‌।૦ ૦-૩-૬ ; ભ્રાગ ક્ન્ને ર૦ ૦-૬-૬ 





%/1#0/77#//7 ' ૦41૪1742, 29# 7. ૦974847. /. 
7 4 દાંડ: 5108131૮01 [તર ઉડ 801૬%%% તળવા, પે. જ દદ. 8. 
10૯ 28 થ134થ5 


